સં-૨૦૮૦ | માગશર વદ -૨ 


| તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૩ | ગુરુવાર 


1115 લતાંધં01 15 (0! 11દ૯।1ઢ તં(તાઢ001 07 1૯110015 0 181((? 


$0વંઢ|1550વંતધં0॥1 


50દ।/।. 11£011 105: 0॥41%/ 


| 50 ।૫૦.: 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનમાં ગુરુગાદી વેદનારાયણની છે 


ગત શ્રાવણ માસમાં યોજાયેલી અખિલ ભારતીય 
લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજની સામાન્‍ય સભામાં શ્રી 
વલ્લભકૃષ્ણજીને જ્ઞાન દર્શક સંત તરીકે નિયુકત કરવામાં 
આવ્યા છે. કેટલાક લોકોને એવી ગેરસમજ ઊભી થઇ છે 
કે તેઓશ્રી ગાદિપતિ તરીકે નિયુકત થયા છે અને તેમના 
નામની આગળ ગાદીપતિ શબ્દ પ્રયોજે છે. હકીકત એ છે 
કે લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનની ગુરુગાદી પર વેદનારાયણ 
પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે એટલે અહીં કોઇ વ્યકિતને 
ગાદીપતિ તરીકે નિયુકત કરવામાં આવતા નથી અને 
ભવિષ્યમાં પણ આવી નિયુકિત કરવામાં આવશે નહિ. 

સંસ્થાએ આવો નિર્ણય કયા સંજોગોમાં કર્યો 
તેની વિગતવાર જાણકારી આ લેખમાં અપાઇ છે. 
લક્ષ્મીનારાયણ દેવના અનુયાયીઓ વાસ્તવિક સ્થિતિ 
સમજે અને જો કોઇ ગેરસમજ હોય તો તે પણ દૂર થઇ 
શકે. 

સને ૧૯૯૬ માં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન ઘર્મ 
પ્રચાર પ્રસાર સમિતિની વિધિવત રચના થઇ અને 
સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે કચ્છ અને કચ્છ બહાર 
સંતોની ધર્મસભાઓ યોજાવા લાગી. લક્ષ્મીનારાયણના 
મંદિરોનું એક કેન્દ્રસ્થાન ઊભું કરવું એ તો સમિતિના 
મૂળભૂત ઉદેશ્યમાં હતું જ, પરંતુ તેની સાથે સાથે 
લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરોની ગુરુગાદી પણ હોવી જોઇએ તેવી 
લોક લાગણી હતી અને તેની ચર્ચાઓ સંસ્થાની 
સભાઓમાં થતી. આ બાબતે જાણીતા તત્વચિંતક અને 
ધર્મમર્મજ્ઞ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ મહારાજને મળીને તેનું 
માર્ગદર્શન લેવું તેવું નકકી થયું અને એ માટે એક કમિટીને 
આ જવાબદારી સોપવામાં પણ આવી. 

કમિટીના સભ્યોએ ભકિત નિકેતન આશ્રમ, 
દંતાલી મુકામે જઇ સ્વામી સચ્ચિદાનંદની મુલાકાત લીધી 
અને વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરોના 
કેન્દ્રસ્થાન સ્થાપવા અને ગુરુગાદી સ્થાપવા અંગે તેમનું 
માર્ગદર્શન માગ્યું. સ્વામી સચ્ચિદાનંદજીએ કચ્છ કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિની સર્વ હકીકત જાણ્યા બાદ તેમના 
વિચારો વ્યકત કરતાં જણાવ્યું કે કચ્છ અને કચ્છ બહાર 
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સંચાલિત બસોથી વઘુ 
લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરો હોય તો તેમને ધાર્મિક બાબતે 
વખતો વખત માર્ગદર્શન મળતું રહે એ માટે એક કેન્દ્રીય 
સંસ્થા હોવી જરૂરી છે તે જરૂરથી ઉભી કરો. શકય હોય તો 
કુળદેવી ઉમિયા માતાજી મંદિર - વાઢાંયની નજીક હાઇવે 


પર મોટી જમીન લઇને આવું કેન્દ્રસ્થાન ઊભું થાય તો 
લોકોને ઇષ્ટદેવ અને કુળદેવી બન્નેના દર્શન કરવામાં 
સરળતા રહે. 


ગત તારીખ ૨૩/૨૪ ડિસેમ્બર 
૨૦૨૩નાં રોજ સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન દ્વારા 
દ્રોણેશ્વર ખાતે પિકનિક અને શ્રી ઉમિયા 
વિશ્રાંતિ ગૃહ - ઉના મધ્યે બે દિવસીય 
કાર્યશાળા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
હતું. 

કાર્યક્રમની શરૂઆત ર૨૩ 
ડિસેમ્બરના બપોરે ૨ઃ૩૦ કલાકે દ્રોણેશ્વર 


સ્વામીજીનું ગુરુગાદી અંગેનું મંતવ્ય એવું હતું કે 
લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનમાં ગુરુગાદી જરૂરથી સ્થાપો 
પરંતુ તેના પર કોઇ સાધુ સંતને બેસાડવાને બદલે શિખ 
ધર્મમાં જેમ ગુરુગ્રંથ સાહેબ ગાદી પર છે તે રીતે કોઇ 
ધાર્મિક ગ્રંથને ગુરુપદે સ્થાપો, કોઇ વ્યકિતને જો ગાદી પર 
બેસાડવામાં આવશે તો તે પોતાનું શિષ્યવૃંદ ઊભું કરશે 
અને જયારે સંસ્થા સાથે વાંકું પડશે ત્યારે તે પોતાનો 
વાડો જુદો કરશે અને ત્યારે તમારું સામાજિક સંગઠન 
છિન્નભિન્ન થઇ જશે એ એક મોટું ભય સ્થાન છે અને 
જયારે જરૂર જણાય ત્યારે કોઇપણ સંતોને બોલાવી તેનું 
માર્ગદર્શન લઇ શકાય. 

સ્વામીજીના આ વિચારો કમિટી એ તા. 
૧૦.૪.ર૦૦૦ની સંસ્થાની મહાસમિતિની મિટીંગમાં રજૂ 
કર્યા. ઉપસ્થિત સૌ સભ્યોએ સ્વામીજીના આ દૂરંદેશી 
વિચારોને સહર્ષ વધાવી લીધા અને ગામેગામની 
સભાઓમાં પણ આ વિચારને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો 
અને લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન ઊભું થયા બાદ 
ગુરુગાદીની સ્થાપના કરવી એવો નિર્ણય પણ કરાયો. 

સને ર૦૦૩માં અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ 
સનાતન સમાજની વિધિવત રચના થઇ અને સંત વચનો 
સાચા પડતા હોય તેમ વાંઢાયની નજીક હાઇવે પર 
દેશલપરની બાજુમાં વિશાળ જમીન સંપાદિત કરી તેના 
પર લક્ષ્મીનરાયણ મંદિર નિર્માણ કરવાનું શરૂ કરવામાં 
આવ્યું. 

મંદિરનું નિર્માણ થઇ જતાં અને ર૦૧૧ માં 
તેમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવાનો નિરધાર 
કરાયો. શારદાપીઠ દ્વારકાના શંકરાચાર્યને તેનું નિમંત્રણ 
આપવા ગયા ત્યારે તે વખતના દંડીસ્વામી ને હાલના 
શંકરાચાર્ય સદાનંદસરસ્વતી સાથે ચર્ચા થઇ. પ્રાણ 
પ્રતિષ્ઠા બાદ અનુકૂળ સમયે ગુરુગાદીની સ્થાપના કરવી 
અને તેના પર ધર્મગ્રંથ પ્રસ્થાપિત કરવાના નિર્ણયની વાત 
કરતા તેમણે જણાવ્યું કે મંદિરનો ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 
મહોત્સવ ઉજવાતો હોય તેમાં જગતગુરુ શંકરાચાર્યો 
પધારવાના હોય ત્યારે તેમના કરકમલોથી ગુરુગાદીની 
સ્થાપના કરવી જોઇએ અને તેના પર હિન્દુ સનાતન 
ધર્મના મૂળ શાસ્ત્ર ચાર વેદોને પ્રસ્‍થાપિત કરવા જોઇએ 
અને તેઓશ્રીએ ઓરિજિનલ વેદોના પુસ્તકો આ કાર્ય 
માટે પોતાના તરફથી આપવાની ખાત્રી પણ આપી. 

સંસ્થાના આગેવાનોને સ્વામીજીનો આ વિચાર 
ગમી ગયો. પરંતુ પ્રતિષ્ઠાને માત્ર ૪ જ મહિના બાકી હતા 
એટલે યુદ્ધના ધોરણે ગુરુગાદી માટેનું મકાન બનાવીને ૪ 
મહિનામાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અને સને ર૦૧૧માં શ્રી 


1342 


31018.:--91 7801877774, 4-91 7718977774 | 211:0881121॥0121111[81111(ઠિટટાઊા1.€0॥10 


લક્ષ્મીનારાયણના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ગોવર્ધન 


પિઠાઘીશ્વર જગન્નાથપુરીના શંકરાચાર્ય સ્વામી 
નિશ્ચવલાનંદજીના કરકમલોથી લક્ષ્મીનારાયણની ગુરુગાદી 
પર ૪ વેદોને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે 
શારદાપીઠના દંડીસ્વામી સદાનંદસરસ્વતી તેમજ 
શૃંગેરીપીઠના પ્રતિનિધિ તેમજ અન્ય સંતોની વિશેષ 
ઉપસ્થિતી રહી હતી. 

સને ૧૯૯૬થી ર૦૧૧ સુધી સનાતન ધર્મના 
પ્રચાર પ્રસાર માટે સંસ્થા દ્વારા રવિભાણ આશ્રમ 
વિરાણીના સંતશ્રી શાંતિદાસજી મહારાજ, આર્ષ વિદ્યા 
મંદિર-રાજકોટના સ્વામી પરમાત્માનંદ સરસ્વતીજી, 
જાણીતા તત્વચિંતક હરિભાઇ કોઠારી તેમજ અન્ય સંતોની 
સેવાઓ લેવામાં આવતી અને કચ્છ અને કચ્છ બહાર ધર્મ 
સભાઓ યોજવામાં આવતી. લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા વખતે સ્વામિનારાયણ મંદિર - ભુજમાંથી 
છૂટા પડીને સનાતન ઘર્મ જાગૃતિનું કાર્ય કરતા સંતો સ્વામી 
શ્રીરંગદાસજી, સ્વામી બ્રહ્મસ્વરૂપદાસજી અને સ્વામી 
વૃંદાવનવિહારીદાસજીને સંસ્થાના માર્ગદર્શક સંત તરીકે 
વિધિવત નિયુકત કરવામાં આવ્યા. તેમણે સંસ્થાના નાના 
મોટા કાર્યક્રમો, ધર્મસભાઓ, પૂર્ણિમા સત્સંગ સભામાં 
હાજર રહી કોઇપણ જાતની અપેક્ષા વિના માર્ગદર્શક સંત 
તરીકેની સેવાઓ આજ પર્યત આપતા રહ્યા છે. દર વર્ષે 
ગુરુપૂર્ણિમાના ગુરુ વેદનારાયણનું ભાવિકો દ્વારા ગુરુપૂજન 
કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ સંતો આશીર્વાદ આપવા 
ઉપસ્થિત રહે છે અને ભાવિકોને લક્ષ્મીનારાયણના પેન્ડલ 
વાળી કંઠી દીક્ષા દેવામાં આવે છે અને ગુરૂગાદી 
વેદનારાયણના પ્રતિનિધિ રૂપે ગુરુમંત્ર પણ આપે છે અને 
સૌને વેદનારાયણને ગુરુ માનવાની ને દર વર્ષે ગુરુપૂજન 
કરવા આવવાની શીખ પણ આપે છે. 

આ ત્રણે સંતોની પોતાની સંસ્થાઓ હોવાથી આ 
સંસ્થામાં પ્રસંગોપાત સેવાઓ આપતા પણ કાયમી ધોરણે 
સંસ્થામાં રહી શકે તેમ ન હોવાથી સંસ્થામાં સ્થાયી રહીને 
લોકોને હંમેશા માર્ગદર્શન આપતા રહે એવા સંત મળે તો 
તેમની નિયુકિત કરવી જોઇએ એવું સંસ્થાને જણાતા 


_ સૌરાષ્ટ્ર રીજીયતયુધાસંઘ પધ્ધર્મકર્તવ્ય તિપ્ઠ-કાર્યશાળા રીજીયતરોરપેત 
ર તરુણ ઘાગડિયાતી અધ્યક્ષતા માં ઉતા મુકામે યોજાઇ 


॥" સ 


11 118 


મુકામે પરિચય સાથે પિકનિક નું આયોજન કિશોર પોકાર, કાઉન્સિલ સેક્રેટરી રમેશ અને વિસ્તૃત માહિતી આપેલ. ડૉ. વિપુલ 


કરેલ જેમાં કેન્દ્રીય યુવાસંઘના સેક્રેટરી 
ડૉ.મુક્તિબેન લીંબાણી દ્વારા આગવી 
શૈલીમાં સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન ના તમામ 
સભ્યોનો ગમ્મત સાથે પરિચય કરાવ્યો 
હતો.રાત્રે વાળું કર્યા પછી 8:30 કલાકે 
કાર્યશાળાના પ્રથમ સત્રની શરૂઆત કરેલ. 


આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય સમાજના 
ઉપપ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઈ રામાણી , કેન્દ્રીય 
યુવાસંઘ પ્રેસિડેન્ટ ૮... પંકજ પારસિયા, 
વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જગદીશ લીંબાણી, 
જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. વિપુલ છાભૈયા, 
સેક્રેટરી ડૉ. મુક્તિબેન લીંબાણી, 31૬ 
કસ્ટોડિંયન ટીમ મેમ્બર અમૃતભાઈ 
નાકરાણી,ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ 


સમાણી કેન્દ્રીય રાજકીય કન્વીનર મયુર 
રંગાણી તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન મંત્રી કનુભાઈ 
વાગડિયા તથા કચ્છ રીજીયન ચેરમેન 
રમેશ દડગા અને સેક્રેટરી સુરેશભાઈ તથા 
કચ્છ પૂર્વ રીજીયન ચેરમેન અશોક 
ઠાકરાણી અને સેક્રેટરી જીતેશ ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતાં. 

કાર્યશાળાની શરૂઆત સ્થાન 
ગ્રહણ,દીપ પ્રાગટ્ય બાદ સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન 


ટર્મ 2023-25 પ્રથમ પ્રયાસ કેલેન્ડર 
પ્રોજેક્ટ નું લોન્ચિંગ સ્ટેજ ઉપરના 
મહાનુભાવોના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. 


આ પ્રોજેક્ટને ઉપસ્થિત સૌ 
સભ્યો દ્વારા તાળીઓના ગડગડાટથી 
વધાવી લેવામાં આવ્યો હતો.ત્યારબાદ 
મેન્ટરો દ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપર 
વક્તવ્યના દોરની શરૂઆત કરી.. 


જયંતીભાઈ રામાણીએ કાર્યશાળનો 
હેતુ અને યુવાસંઘના ઇતિહાસ ઉપર રોચક 


તારીખઃ 10 થી 25 ડિસેમ્બરગત 
સપ્તાહમાં અધિકતમ સક્રિય સંયોજકો તથા 
પ્રશિક્ષક બહેનોના નામ તથા એમના 
સત્રોની નવીનતા તથા જાણકારી 
(૧) મિશન અભિમન્યુ દ્વિતીય ચરણ (બાળ 
સંસ્કાર શિક્ષણ ) દ્વિતીય ચરણ સત્રના આ 
સપ્તાહમાં પ્રશિક્ષક બહેનો દ્વારા આપણા 
સમાજના ભવિષ્ય - મિશન શિષ્યોને 
સનાતન ધર્મની સમજ આપેલ. 

ત્યારબાદ શ્લોક, સ્તુતિ , મંત્રો 
તથા ઓમનાદનો અભ્યાસ કરવામાં 
આવેલ. ત્યારબાદ 22 ડિસેમ્બર ગીતા 
જયંતી ધર્મગ્રંથની બાળકોને વાર્તા રૂપે સરળ 
સમજ આપેલ અને સાથે 25 ડિસેમ્બરના 
ક્રિસમસ દિવસ નહીં પણ તુલસી પૂજન નો 
દિવસ તરીકે ઉત્સવ મનાવવો અને 
તુલસીમાં ની પૂજા કેવી રીતે કરવી, તે 
બાળકોને જાતે કરવી જેવી વાતો સાથે 
મનોરંજન રમતો રમી 

ત્યારબાદ લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનની આરતી કરી સાથે રાષ્ટ્રગીત 
ગાઇ સત્રને પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું ગુરુ સ્વરૂપે 
સેવા આપનાર પ્રશિક્ષક બહેનો 


પ્રીતિ ભગત, ગીતા પોકાર, 
ભાવના ભીમાણી. 


અલ્પા લીંબાણી, રુચિ માકાણી, 
પુનીતા રામાણી. 


અમિતાપટેલ, મિતલ છાભૈયા, 
ચંચલ નાકરાણી, હર્ષિતા લીંબાણી, 
અમિતા ઘોઘારી, અનિતા ઘોઘારી, 
પ્રીતિ લીંબાણી. 


મિત્તલ પોકાર, જીન્કલ માવાણી, 
પ્રીતિ ભગત. 


પા વેલાણી, નેહા લીંબાણી, 
શાલી વેલાણી, છાયા ધોળું, 
પ્રવિણા સિંગાણી. 


મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહી પરિપૂર્ણ 


કમળા દિવાણી, રેખા વેલાણી, જાગૃતિ ધોળું, 
વનિતા ધનાણી, ભાવના સુરાણી. 


કલ્પના રંગાણી, જીનલ ભીમાણી, 
હેત્વી સેંઘાણી, અલ્પા ભીમાણી, 


ધારરો5 ઇત્દોર (મ પ્ર.) શ્રી સમાજમાં 
સ્વર્ણિંપ્રમડોત્સવ 
તા:-ર૭ થી 3/ ૧ર/ર0ર૩ પપી! મવ્ય ઉજવણી 


॥ શ્રી ઉમિયાય નમઃ || 
રે 
ઝી] દે. 


શ રી મ ૮. ણ 
જઉતાણસમ મહાત 


27-31 છલ્લ્લા10€1* 2023 


| 
| 
| 
| 
મુખ્ય યજમાન : સ્વ. રામજીભાઇ હરજીભાઇ ભાવાણી 
(લક્ષ્મીનારાયણ ટિમ્બર માર્ટ અને રાધારમણ ટ્રેડર્સ) 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ 
રોડ દૌર (મ 


પ્રવિણા સેંઘાણી. 
પ્રીતિ ભગત, વીણા સેંઘાણી. 


નર્મદા દિવાણી, હેમા દિવાણી, 
હેતલ દિવાળી, ભારતી દિવાણી, 
રીતુ દિવાણી, મીના દિવાણી, 
રસીલા રામાણી, શારદા દિવાણી. 


નિશા પોકાર, નીતા દિવાણી, વર્ષા ચૌધરી, 
વર્ષા વેલાણી, રીના પોકાર. 


પ્રીતિ ભગત, હંસા સેંગાણી, વીણા સેંગાણી. 


શ્વેતા દિવાણી, શ્વેતા માકાણી, 
માનસી પોકાર, ગાયત્રી દિવાણી, 
રીકુ છાભૈયા. 


પીના પોકાર, શ્રુતિ સેંઘાણી, 
જાગૃતિ રંગાણી, મોનાલ છાભૈયા. 


રીતા સેંગાણી, રીંકલ દિવાણી, 
કિરણ સેંઘાણી, મોના છાભૈયા, 
પ્રીતિ સાંખલા. 


દિવ્યાપોકાર, લક્ષ્મી ભાવાણી. 


બિંજલ સેંગાણી, પુજા રામાણી, 
કલ્પના ભગત. 


મોનિકા રામાણી, બિંદુ રામાણી, 

સ્નેહા ભાદાણી, તૃપ્તિ ભાવાણી. 

(2) મિશન અભિમન્યુ ચતુર્થ ચરણ મિશન 
વિવેકાનંદા મિશન વિવેકાનંદના હેતુ યુટ્યુબ 
ચેનલ માટે ઓડિયો ક્લિપ 

(1) ગીતાબેન લીંબાણી જન્મ-મરણ સુતક 
નું વિસ્તૃત વર્ણન 

(2) નમિતાબેન માધાણી 1૩ 10 € 
કાર્યશાળામાં મિશન અભિમન્યુનો સંક્ષિપ્ત 
વર્ણન. 


મિશન અભિમન્યુમાં મિશન સંયોજકોના 
અગાધ પ્રયાસના સફલ પરિણામે બહુ 
શિક્ષિત તથા બહુપ્રતિભાવાન વ્યક્તિઓનો 
અદ્ભુત જોડાણ. 


મિશન સંયોજક :પુનીતા રામાણી, બેંગલુરુ 


સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ડ 5617 કેમ્પસ 
(છારોડી )અમદાવાદ ખાતે પરમ પૂજ્ય શ્રી 
માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી જેઓ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર 
રીજીયન ખાતે યોજાયેલ સનાતનન ફેસ્ટમાં મુખ્ય 
વક્તા અને માર્ગદર્શક તરીકે પધાર્યા હતા, તેઓશ્રી 
આપણી ટીમ જોડે સનાતની ફેસ્ટની ચર્ચા કરવા 
ઈચ્છતા હતા. 

તેમજ સનાતન ફેસ્ટ જેવા આધ્યાત્મિક 
અને એજ્યુકેશનના કાર્યક્રમો કરવા માટે તેમણે 
ગુરૂકુળમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું તથા સનાતની 
વારસો. જાળવવા નવી પેઢી તેયાર કરો તેવી તેમણે 
આપણી સમાજને અપીલ કરી. તેમની આ શુભેચ્છા 
મુલાકાત ખૂબજ અસરકારક રહી. 

જ ઉપરાંત તેમણે તા. ૨૭-૧૨-૨૦૨૩ 
થી શરૂ થઇ રહેલા મહોત્સવનું આમંત્રણ પણ પાઠવ્યું 
હતું. તેમની જોડે ચર્ચામાં નીચે મુજબના મિત્રો 
જોડાયા હતા.યુવાસંધ સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ ૯. પંકજ 
પારસિયા, જનરલ સેક્રેટરી-ડૉ. વિપુલ છાભૈયા 
મહાત્મા ગાંધીજી રીજીયન પૂર્વ ચેરમેન-ચંદ્રેશ 
ચૌહાણ, અમદાવાદ ઝોન સમૂહલગ્ન સમિતિના 
મંત્રી તુલસીભાઈ ભગત હાજર રહેલ અને 
આશિર્વાદ મેળવ્યા. 


કેન્દ્રિય યુવાસંઘ 2023-2025 


તારીખ કક ના વહેલી 
સવારે કુડાળ (મહારાષ્ટ્ર) થી માતાનામઢ (કચ્છ) 
ની પદયાત્રા શરૂ કરેલ... 

મહારાષ્ટ્ર થી કચ્છ-ગુજરાત એવો 
1450 17 પગપાળા યાત્રાનો સંકલ્પ લીધેલ 
બાબુભાઈ રાજાભાઈ રૂડાણી (62) અને એમના 
ધર્મપત્ની શ્રીમતી મણીબેન બાબુભાઈ રૂડાણી 
(61) (દેવીસર) અને એમની સાથે સહ્‌ પદયાત્રી 
પ્રવાસી નાની અરલના રતીલાલભાઈ અરજણ, 
ખેતાણી અને એમના ધર્મપત્ની મંજુલાબેન 
(હેદરાબાદ) અને સાથે દેવીસરના દેવરામભાઈ 
માવજી રૂડાણી અને વિરાણી મોટીના 
હિરાલાલભાઈ નથુભાઈ દિવાણી (હૈદરાબાદ) 
યાત્રા દરમ્યાન આજ રોજ નખત્રાણા મધ્યે 


23:૪૨ 12497૬55302: ૦૮ ૪૦૦ મ#૦૪ઇડદ 


1વંક૩૦-0તા રિઘતંતા૩1: 9979352929 


4.1૯ 11000૬૨ 2૪1- 110. 


આઈ સતી રૂડીમાં ને આંગણે કોઈ પણ તકલીફ 
વગર અને માતાજીના આશીર્વાદ થી પહોંચી 
આવ્યા હતા... 

રાત્રીવાસ અહીં કરશે જ્યાં હેતુ- 
સંતોષી, મિત્રવર્ગ તેમજ સગા સંબંધીઓ મળવા 


તારીખ 15/11/23 થી 28/12/23 
સુધી પગપાળા યાત્રા કરેલ.મૌં ઉમિયા અને માં 
શક ન આશીર્વાદ થી આવતા દિવસમાં 


શકાય આ વાક્યને સાથક કરતા બાબુભાઈ 


અને તેમના સહયોગીઓને તેમની આ 
સંકલ્પયાત્રા મંગલયાત્રા રહે એવી 
શુભકામનાઓ.... 


છાભૈયાએ સંપર્ક થકી સંકલન સેતુ નું 
નિર્માણ વિષય ઉપર ઊંડાણ પૂર્વક 
સમજાવીને સૌની સાથે સંપર્ક કેવી રીતે 
વધારો તેવું પોતાની આગવી શૈલી દ્વારા 


જણાવ્યું હતું. 

સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ ૯ / પંકજ 
પારસીયાએ. મારી પાસે સમય નથી એટલે કે 
ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પર 1001 દ્વારા વિસ્તૃત 
ચર્ચા કરી હતી.આ સાથેજ પ્રથમ સત્રની. 
સમાપ્તિ બાદ વહેલી સવારે ૦૧ વાગ્યે ઉઠી 
ઉના યુવા મંડળના સભ્યો દ્વારા ઉકાળા નું 
આયોજન કર્યું હતું તેનો રીજીયનના તમામ 
મેમ્બરોએ લાભ લીધો અને ચા-નાસ્તા બાદ 
બીજા સત્રની શરૂઆત કરેલ. 

૨૪ ડિસેમ્બર સવારના બીજા 
સત્રમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જગદીશ લીંબાણી 
ઠ્વારા ત્રિસ્તરીય માળખું અને પ્રોટોકોલ દ્વારા 
કેન્દ્રમાં રહેલ ટોચના સભ્યોથી લઈને યુવા 
મંડળના સભ્યોના હોદ્દા સુધીની માહિતી 
આપેલ. 

ડૉ. મુક્તિબેન લીંબાણીએ પ૬ 
ધર્મના લીડર તરીકેની જવાબદારી વિષય 
ઉપર પ્રકાશ પાડી બધાજ સભ્યોને પોતાના 


| વિશ ઉમિયાધ/મ 


અનમટ/ન/ટ 
આર્થા - એકતા અને ઊર્જાનું ઘામ કે 


આથ્યાસ્મિક ચેતનાથી રાષ્ટ્ર ચેતના 


અંકલેશ્વર (ભરૂચ) 


સંતોની નિયુકિત માટે નિયમો તૈયાર કરવામાં આવ્યા અને 
એ નિયમોને આધિન કોઇ સંત આ સંસ્થામાં કાયમી 
ધોરણે રહેવા ઇચ્છતા હોય તેમની નિયુકિત કરવાની 
જાહેરાત કરાતાં હાલના જ્ઞાનદર્શક સંત વલ્લભકૃષ્ણજીએ 
આ કાર્ય માટે સમર્પિત ભાવે પોતાની સેવા આપવાની 
ઇચ્છા દર્શાવતા તેઓશ્રીને ગત શ્રાવણ માસની સામાન્‍ય 
સભામાં સંસ્થાના જ્ઞાનદર્શક સંત તરીકે નિયુકત કરવામાં 
આવ્યા અને યોગ્ય સમયે દીક્ષા મહોત્સવ યોજી વિધિવત 
રીતે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની દીક્ષા આપવામાં આવશે. તે પ્રસંગે 
અત્યાર સુધી સેવા આપી રહેલા માર્ગદર્શક સંતોની 
સેવાઓને બિરદાવી તેમને મુકત કરવા એવો નિર્ણય પણ 
સંસ્થાએ લીધો છે. હાલમાં જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી 
વલ્લભકૃષ્ણજી નિરપેક્ષ ભાવે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા 
છે અને સંસ્થા દ્વારા યોજાતી ધર્મ સભાઓમાં અને કચ્છ 
અને કચ્છ બહાર સમાજો દ્વારા નિમંત્રણથી યોજાતી 
સભાઓમાં પ્રેરણાદાયી પ્રવચનો આપે છે. હવેથી કાયમી 
ધોરણે જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી સંસ્થામાં રહીને ધર્મ કાર્ય કરતા 
રહ્યા છે ત્યારે લક્ષ્મીનારાયણને ઇષ્ટદેવ માનનાર સૌ 
અનુયાયીઓને વિનંતી છે કે સંસ્થાની મુલાકાત વખતે 
કોઇપણ સમયે સંસ્થાના વેદમંદિરમાં આવી સંતશ્રીના 
આશીર્વાદ લઇ શકશે. કંઠી દીક્ષા લઇ શકશે અને સતસંગ 
પણ કરી શકશે. તો વઘુમાં વધુ ભાવિકજનો આ સેવાનો 
લાભ લે તેવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. 

સંતશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ઘર્મ પ્રચાર સમિતિની સાથે શ્રી સમાજ દ્વારા રચાયેલ ઘર્મ 
જાગરણ સમિતિ તેમજ યુવા સંઘની આધ્યાત્મિક સમિતિ 
સાથે મળીને સનાતન ધર્મ જાગૃતિનું કાર્ય કરી રહ્યા છે અને 
દેશભરમાં વેગવંતુ બનાવવા પ્રયત્નશીલ છે. તેમાં આપ 
સૌનો સહયોગ સાંપડતો રહેશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. 


રતિલાલ મ. પોકાર 
મહામંત્રી 


ગંગારામભાઇ એસ. રામાણી 
પ્રમુખ 


અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 


પદની જવાબદારી શું હોય છે તે સરસ 
વિડીયો દ્વારા સમજાવ્યું હતું. 

ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ 
કિશોર પોકારે રીજીયન વિષેના પોતાના 
વિચારો રજૂ કર્યા હતા તેમજ સૌરાષ્ટ્ર 
રીજીયન ચેરમેન તરુણ વાગડિયાએ 
રીજીયનમાં પોતાના આગામી કાર્યો અને 
લક્ષ વિષે જણાવ્યું હતું. 


કેન્દ્રીય રાજકીય કન્વીનર મયુર 
રંગાણીએ રાજકીય જાણકારી આપેલી હતી 
જેમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર 
ક્રારા ચાલતી અમુક યોજનાઓ વિશે 
જાણકારી આપેલી હતી. 

૪૩૬1૯ કસ્ટોડિયન મેમ્બર 
અમૃતભાઈ નાકરાણીએ યુવા સુરક્ષા 
કવચની વિસ્તૃત માહિતી આંકડાકીય રીતે 
તેમજ 2009 થી અત્યાર સુધીમાં પોતાના 
અનુભવો જણાવ્યા હતા. 

કેન્દ્રીય યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન 
જગદીશ લીંબાણી દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર 
રીજીયનના તમામ થીમ લીડરોને 
વર્કશોપમાં પોતાના પદ ધર્મની માહિતી 
આપી હતી. 


સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન મિશન ચેરમેન 
ગીરીશ નાકરાણીએ બધાએ. થીમ લીડરો 
પાસેથી આગામી લક્ષ્યાંકોની જાહેરાત 
કરાવી હતી. છેલ્લે સૌની આભાર વિધિ 
અને રાષ્ટ્રગાન બાદ કાર્યશાળાની પૂર્ણાહુતી 
થઈ હતી. 

કાર્યશાળાનું સમગ્ર સંચાલન ચીફ 
સેક્રેટરી દિનેશ લીંબાણી અને જનરલ 
સેક્રેટરી ધવલ ભોજાણી દ્વારા કરવામાં 


આવ્યું હતું. 


11ર૦ઃ જયેશ ઠાકરાણી ) 
સંયોજક: કલ્પેશ સાંખલા “બજ 


1//5/1/ 


£૦ઘ॥તંવઇ૦/ ક 


ડિસેમ્બર 


4 જગત જનની શ્રી ઉમિયા માતાજી નો “દિવ્ય રથ' અને જગદંબા મા ઉમિયા આપણા ગામમાં પધારી 


રહ્યા છે તો યાલો સો સાથે મળીને શ્રી ઉમિયા માતાજી અને દિવ્ય રથનું ભવ્ય સ્વાગત કરીએ. 


મફતભાઈ એમ. પટેલ - પ્રભારીશ્રી (મો.) ૯૮ર૪૧ પર૩૩૩ 
- ચેરમેનશ્રી 


પુરુષોત્તમભાઈ આર.પટેલ - સહ કન્વીનર (મો.) ૯૮ર૪પ ૩૩૧૦૦ 


રસિકભાઈ કે. પટેલ (મો.) ૯૮૪૯૮ ૮૩૩૩૩ 


સિ ઉમિયા ક. ઠ્ઠારા 
આયોજિત તા.30.12.23 ના દિવસે અંકલેશ્વર 
શહેરમાં જગત જનની મા ઉમિયાના દિવ્યરથ 
અને શ્રી ઉમિયા માતાજીની પધરામણીના 
ભવ્યાતિભવ્ય મહોત્સવના ભાગ રૂપે ઉછામણી 
અને દિવ્ય, ભવ્ય, અદ્ભૂત અને અવર્ણનીય 
આયોજન માટે ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર 
શહેર - તાલુકાની મિટિંગનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું જેમાં ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં મા ઉમિયા 
માતાજીના અમૃતસ્ય સંતાનો અને સમાજ 
શ્રેષ્ઠીશ્રીઓ હાજર રહ્યા. 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ ના મહામંત્રી અને અંકલેશ્વર 
સમાજ ના પણ મહામંત્રી પરસોતમ ભગત ની 
અન્ય સમાજ જનો સાથે ઉત્સાહ પૂર્વ હાજરી 
રહી હતી. 

જગત જનની મા ઉમિયાના દિવ્યરથ 
અને શ્રી ઉમિયા માતાજીની પધરામણીના 


ર : 1/02 - કાયલિયઃ 
ર્‌ ધિ મે કોરે મંદિર સામે, એસ.જી જી. હાઈવે, જાસપુર રોડ, અમદાવાદ મો.નં.-૪ર૦ર૦૮૦ છેડા કે 


નિ 


બપોરે ૧.૦૦ કલાકે 


માનવ મંદિર 


ઉ.1.82.6. 71'૦૮ 
અંકલેશ્વર - 


ભરૂચ 


સુરેશભાઈ વરસાડા - કન્વીનરશ્રી (મો.) લરરછ૧ ૪૦૧૦૪ 
રવિભાઈ એસ.પટેલ 


સોનાબેન બગોરીયા - સહ કન્વીનરશ્રી (મો.) ૮૧૬૦૬ ર૦૪૫૮ 


- સહ કન્વીનરશ્રી (મો.) ૯૫૫૮૮ ર૦૯૦૧૯ 


22202222020 
ભવ્યાતિભવ્ય મહોત્સવમાં માતાજીના 
અમૃતસ્ય સંતાનો અને સમાજ શ્રેષ્ઠીશ્રીઓએ 
નીચે મુજબ ઉછામણી કરવામાં આવી. 
1. મા ઉમિયા ના દિવ્યરથ સુશોભન અને 
સ્વાગત 

2.મા ઉમિયા નંદી તિલક અને ફૂલહાર 
3. મા ઉમિયા ની ચૂંદડી 
4. મા ઉમિયા ના રથના સારથી 
5. માઉમિયા ના છડીદાર 
6. મા ઉમિયા ની બપોર ની આરતી. 
7. મા ઉમિયા ની સંધ્યા આરતી. 
8. મા ઉમિયા ની શયન આરતી. 

સર્વ ને મા ઉમિયા માતાજીના 
ભગીરથ કાર્યમાં સહભાગી થવા આહવાન 
કરવામાં આવ્યુ. 


જય ઉમિયા. ર 
વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન 


ઉલ્લાસ નગર મડિલા મંડળા ત્તારા 
આનંદ મળાનાું આયાજન 


પશ્ચિમ દેશોની સંસ્કૃતિનું આંધળું 
અનુકરણ કરતા રપ ડિસેમ્બરના આખા દેશમાં 
નાતાલનો તહેવાર ઉજવાય છે ત્યારે આપણે 
આપણી સનાતન સંસ્કૃતિના અનુરૂપ કાર્યક્રમ 
કરવો જોઈએ એવું મહિલા મંડળને લાગતા 
મહિલા મંડળ દ્વારા આનંદ મેળા નું આયોજન 
કરવું એવું નક્કી કરવામાં આવેલ. 

જેના અનુસંધાનમાં તારીખ 25/ 
12/23 ને સોમવારના સાંજે 7:00 વાગે ગીતા 
ટિમ્બરના પરિસરમાં આનંદ મેળા નું આયોજન 
કરવામાં આવેલ.સૌ પ્રથમ શુભ શરૂઆતમાં 
મહિલા મંડળના હોદ્દેદારો દ્વારા માં ઉમિયા નો 
દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવેલ જે દરમિયાન 
નાના ભૂલકાઓ એ પુરા જોશમાં જયઘોષ 
કરેલ. 

ત્યારબાદ અંબરનાથની બહેનો દ્વારા 
ઈંડલી, પાણીપુરી, કેક, દેશી બિરયાની તેમજ 
કોલ્ડ્રીંક અને કલ્યાણની બહેનો દ્વારા પહાડી 
ચાટ, થેપલા, ભેલ અને કોકો રાખવામાં આવેલ. 

આ બધીજ વાનગીઓ બહેનોએ 
ભાવ, પ્રેમ અને આનંદથી બનાવેલ અને 
પીરસેલ જેનો આનંદ અને ટેસ્ટ નાના ભૂલકાથી 
લઈને વડીલોએ લીધેલ. સમાજના પ્રમુખશ્રી 


શંકરભાઈ રૂડાણી, ઉપપ્રમુખ લખમશીભાઈ 
વાલાણી, મંત્રી ઈશ્વર સાંખલા તેમજ યુવક 
મંડળના પ્રમુખ નિખીલ રૂડાણી, મંત્રી દિનેશ 
લીંબાણીએ હાજરી આપેલ અને મહિલા 
મંડળના કાર્યને બિરદાવેલ. 

ત્યારબાદ મહિલા મંડળના પ્રમુખશ્રી 
ગીતાબેન રૂડાણી, મંત્રી હંસાબેન લીંબાણીએ 
પણ સર્વ મહિલાઓનો, સમાજના સર્વ ભાઈ- 
બહેનો, વડીલો-માતાઓનો તેમજ ભૂલકાઓનો 
આ આનંદ મેળામાં ભાગ લેવા બદલ 
અંતઃકરણથી આભાર વ્યક્ત કરેલ અને 
વિશ્વાસ વ્યક્ત કરેલ કે આગળ પણ મહિલા 
મંડળ દ્વારા સમાજ ઉપયોગી કાર્ય થતા રહેશે. 

ત્યારબાદ સમાજના હોદેદારો દ્વારા 
એવું નક્કી કરવામાં આવેલ આગામી 22 
જાન્યુઆરી 2024 ને સોમવારના અયોધ્યા 
ખાતે ભગવાન શ્રીરામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 
મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાશે તો આપણે પણ 
તે જ દિવસે સાંજે 8:30 વાગ્યે સમાજના બધા 
સભ્યો દ્વારા ભગવાન શ્રીરામની મહાઆરતી 
બધાજ પરિવાર દ્વારા ઉતારવામાં આવશે, 

ત્યારબાદ રામધૂન અને મહાપ્રસાદ 
લઈને છૂટા પડીશું એવી જાણકારી મંત્રી ઈશ્વર 
સાંખલાએ આપેલ.આનંદ મેળાને સફળ 
બનાવવા માટે યુવક મંડળના સભ્યોએ સહકાર 
આપેલ. 


શહાડ(કલ્યાણ) 


વડીલ સ્નાડગાંડ યાગઞાના પડાવ 
તમિ મલનાડુના તા1મ્બારમા મુકામ 


રામસેતુ કાઉન્સિલ દક્ષિણ ભારત 
રીજીયન કૃષ્ણા ડિવીઝન તામ્બરમ યુવા મંડળની 
યજમાની હેઠળ સરદાર પટેલ રીજીયન સંતરામ 
વિભાગ દ્વારા ઉમા નગર કઠલાલ થી નીકળેલ 
દક્ષિણ ભારત વડીલ સ્નેહ ગાંઠ યાત્રા તાઃ 
21/12/23 ,ગુરુવાર સાંજના 6:30 કલાકે શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ સમાજવાડી તામ્બરમ મધ્યે 
પહોંચેલ અને તેમનું શાબ્દિક સ્વાગત દક્ષિણ 
ભારત રીજીયન યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન તેમજ 
તામ્બરમ યુવા મંડળના પ્રમુખશ્રી અશોક 
કાલરિયા દ્વારા કરવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ તામ્બરમ સમાજના મહામંત્રી 
હરેશ બાબુલાલ કાલરિયા દ્વારા તામ્બરમ 
સમાજનો ઈતિહાસ આવેલ મહેમાનો સમક્ષ ટુંક 
માં જાણાવેલ, ત્યારબાદ રયાણ 
પરિચયમાં તામ્બરમ સમાજના હોદેદારો તેમજ 
ઉપસ્થિત સર્વે સભ્યો , મહિલા મંડળ તેમજ 
યુવાશક્તિએ સ્વયં પરિચય આપેલ. 
ત્યારબાદ દક્ષિણ ભારત ઝોન 
ખજાનચી તેમજ તામ્બરમ સમાજના પ્રમુખશ્રી 
રવજીભાઈ જાદવાણીએ યાત્રી વડીલોને 
સમાજવાડીમાં પધારવા બદલ સમાજ વતી 
દિલથી આભાર વ્યકંત ડરેલ. 
ત્યારબાદ શ્રવણ કુમાર બનીને આવેલ સરદાર 
પટેલ રીજીયન મિશન ચેરમેન જીતેન્દ્ર પોકારે 
પોતાના પરિચય સાથે સર્વે યાત્રી વડીલોનો પણ 
પરિચય કરાવેલ. ત્યારબાદ યાત્રામાં થયેલ 
વિવિધ મીઠા અનુભવો અને સામાજિક 


વિચારોનો અદાન પ્રદાન કરવામાં આવેલ.અંતે 
જીતેન્દ્રભાઈ પોકારે પધારેલ વડીલો હસ્તે 
તામ્બરમ સમાજ, યુવા મંડળ તેમજ દક્ષિણ 
ભારત ઝોન તેમજ 1281 યુવાસંઘને સ્મૃતિ ચિન્હ 
આપી સન્માન કરેલ. 

ત્યારબાદ રાત્રી ભોજન અને 
રોકાણની વ્યવસ્થા તામ્બરમ સમજવાડીમાં 
આયોજન કરવામાં આવેલ.પધારેલા 82 વડીલો 
અને સમાજના સભ્યો 70 એમ કુલ 152 સભ્યો 
સાથે મળીને સમાજવાડીમાં મીઠી રયાણનો 
આનંદ માણેલ. તારીખ 22 ડિસેમ્બર શુકંવાર 


સવારના નાસ્તા બાદ સર્વે વડીલો 
મહાબલીપુરમનો પ્રવાસ કરેલ. તામ્બરમ 
સમાજના કારોબારી સભ્ય મહેન્દ્રભાઇ 
કાલરિયા વડીલો સાથે રહેલ હતા. 
તામિલનાડુના પ્રસિદ્ધ રાજા એવા રાજેન્દ્ર 
ચોલાના શાસનના સમયમાં પથ્થરમાં કોતર 
કામની કાલા કૃતિને જોઈ બહુજ આનંદ માણેલ. 
સાંજે અંદાજીકં 5.00 વાગે વડીલ સ્નેહ ગાંઠ 
પ્રવાસ આગળની મંઝિલ રામેશ્વરમ માટે બસ 
ક્વારાપ્રયાણની શરૂઆત કરેલ. 


ટીમ તામ્બરમ યુવા મંડળ 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 26/12/2023 
સ્વઃ વસંતાબેન ઠાકરસીભાઈ દિવાણી 
ઉમર વર્ષ : 53 કરછમા ગામ 


ન 


ટોડીયા હાલે હુબલી (ર્ણાટક) 


તારીખ 27/12/2023 
સ્વ.મણીબેન કાનજીભાઈ નાથાણી 
ઉંમર વર્ષ : 80, કચ્છમાં ગામ 
નખત્રાણા હ હાલે નાગપુર 


તારીખઃ-28/12/2023 
સ્વ. રમેશભાઈ હરજીભાઈ દિવાણી. 
ઉ.વર્ષ :54, કચ્છ ગામ વિરાણી(મોટી) 
હાલ ઇન્દોર. ધાર રોડ. 


02003૨૩૭ 


%૬રારસ્તા૬૬-૨ર૬5૧૩%%૨? 1 ઇ1દરદ-(ર૬%%૭? 1 ધ્ગ#ણ્ક્છદ ૬: 


11170ણદ.ર 11070113૦ર1-૬ ર /'પ્ઝ ૦રબ્દાર ડાઇઝગા॥દ રડ 


11/0૩ ૦11૮૬ 
ડપ૫ત૫/૦૪% ₹4૦. 186/187 શગત્ઝ 8૫૦. € 
વ્યાતતવાળાંતાવયા' - 370 204, 1વપધ્તાડ3, વપાંલત્યદ - 113તાઝઝ- 


#«ાાદ 
દડામ્ઝતઝદાઝામ્ઝા (રરઘતંઝ#માં - 10૦7. 


#નઃ#ઝ ૦:-1૮.૬: 


ડાળ 1પંતા"ત/તા1 11110૯01; ડ૭111૫૦૫/ પ૦. 186/187, ગબ 11૦. 7,8,9, €॥પવળત્ 


ઉતાાવ॥॥|તાત્વા1 - 370201, ।વા1૦11, ઉતા - 


ઊ11તાત- 


1ઉતા'૯ડ00॥તાં વિા1ાતતા॥ં - 110. 4-91 99791 57883 


છાર. 8૫૫૮. ૦૬૬-1૮૬: 


4. ઝપ81શ10૫/& - ॥હાણ।ાપ ળા 
1વંડા1૦1ત્ઞાં - 110. 4-91 94826 9૦5508 


2. પ81૪0દ4૩& - 1દા &ાપ૯૦.ાર# 


ટાર#પ્રછાતા દ1પ1ાર2ારાડદ 
£:2૯.9૦1 ૬ર .#'ઝ 1117ણદદાર 11 19૦ ર1- ૬ર 


કન ૦₹1 1૮૬ 
“ઝદ ₹૫૦. 3, વ૮૦ઘત્મ્ત ₹1૦૦, £ગ૦૬ #૫૦. 29, 


તિત્ઝ૦દ, વઝ્યાત્તાપ્નતાપ્યત૪ 
*૦4 ૦૦7૦4૧ 57884 


પ્વાપલાવઝાતાં - 


૩. દાદપપાપ/ા - 17010પ1।1-॥4/1800 
1/0. -4- 91 98843 12266 
“તાતાંવંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ14/4૪૫૪ઠ&ાઝ& - &ારણાાણ& છ&ણ્દડા4 
811ત૫/€51100તા - 110. 4-91 78934 59459 3ત્ા|૦5110॥વાં - 


ક. 101&03050 - ૦0૭5 : ।લાત્ઘણાતાં - 


1/0. 4-91 78428 05202 
1/00. 4-91 70202 74705 


ઉ41.1૬. “0115 


#1₹£.ઝ ૦:₹:₹1૮૬ 


45, ૬૦૦૦કાતડાતત ૮1૫૪૦૦4૯, ૬પામ્કધંધુઞ્ઘાત 
1«પાતાંઝંપ્યતયતા, વધતા), ૦પાંઢ#લદ - 370 140. 
અતલુતાંડા0ઝપ્યાં રઘવતા૩ા - 11૦0. * 91 9૦૦254 9૭૪૦4૭ 
છાપાતકાંછાઃયાં રપવતાવાં - 11૦0. * 91 99784 49205 


